WicipediA 


Tsotsitaal 


Mae Tsotsitaal yn derm ymbarél cyffredin ond sydd wedi dyddio ar gyfer grŵp o jargonau troseddol ac 
ieuenctid trefol yn Ne Affrica, a ddosberthir yn bennaf yn nhrefi y Gauteng, ond mae hefyd yn dod o hyd 
trefi mawrion eraill ledled y wlad. Mae Tsotsitaal bellach wedi datblygu, neu'n hytrach, ildio i creole arall 
seiliedig ar ramadeg BantBantw, a anebir fel isiCamtho - jargon yn Soweto (yma "isi" yw rhagddodiad sy'n 
dynodi iaith, fe -eg yn y Gymraeg). 


Cynnwys 

Yr Enw 

Gramadeg a Geirfa 
Hanes 

Statws cymdeithasol 

leithoedd 'Newydd' Affrica Drefol 

Dolenni 

Cyfeiriadau 


Yr Enw 


Daw'r gair Tsotsi o iaith Sesotho, ac mae'n golygu "lleidr" neu, yn gyffredinol, "person sy'n arwain ffordd o 
fyw troseddol" (yn y capasiti hwn, defnyddir y gair, er enghraifft, fel ffugenw'r protagonydd o'r ffilm 
"Tsotsi"). Yn ôl pob tebyg, daw'r gair o'r ferf ho tsots, "i hogi", a gafodd yr ystyr "arwain ffordd o fyw 
troseddol" yn ddiweddarach. Mae'r gair taal yn Afrikaans yn golygu "iaith." 

Yn flaenorol, cafodd y jargon ei adnabod hefyd fel Flytaal, ond dyma'r elfen gyntaf, nid y gair Saesneg 
"fly", ond y gair slang Afrikaans flaai, sy'n golygu "cŵl", "dyfeisgar/cyfrwys". 

Gramadeg a Geirfa 


Mae'r geirfa yn gymysg - mae rhan fechan o'r geiriau o Afrikaans ond y mwyafrif o'r ieithoedd Sesotho ac 
isiZulu. Mae ei sail gramadegol felly yn perthyn i'r ieithoedd Bantw. Mae geirfa yn datblygu gan ddefnyddio 
iaith frodorol y siaradwyr. Ceir geiriadur ar-lein syml o'r dafodiaith^ 

Hanes 


Dechreuodd ffeonomenon y Tsotsitaal gyda datblygiad creole a adnabwyd fel flaaitaal yn yr 1940au yn 
Sophiatown - ar y pryd, maestref ddu yng ngorllewin Johannesburg, a oedd yn enwog am ei diwylliant "du" 
trefol (yn enwedig jazz) ac am ei chyfradd uchel o drosedd. Seiliwyd y slang ar ramadeg Afrikaans (iaith y 
meistri ac iaith gyswllt o fath) gan ychwanegu nifer o eiriau gan Tswana, geiriau diweddarach o Zulu a 
dechreuodd ieithoedd eraill syrthio iddo. Yn raddol dechreuwyd cyfeirio at y creole yma fel Tsotsitaal hefyd, 
a dyna'r term ymbarél mwyaf cyfarwydd bellach. 









Roedd Flytal yn iaith gudd i droseddwyr, a ddefnyddid i gyfathrebu heb fod yr heddlu na'r trigolion eraill yn 
ddeall yn llawn. Yn yr 1950au cynnar o ganlyniad i bolis'iau apartheid, dymchwelwyd Sophiatown ei 
ddymchwel, adeiladwyd ardal ar gyfer y y 'gwynion Üawd' eu hadeiladu, Triomf yn ei le. 

Yn y 1970au daeth y dirywiad yn sgil y ffaith bod Afrikaans, a oedd yn un o seiliau'r Tsotsitaal, wedi colli ei 
statws a defnyddoldeb wrth i ymwybyddiaeth a hyder y bobl groenddu, droi yn erbyn yr iaith. Dydy'r 
Tsostitaal wreiddiol prin yn bodoli bellach, ond mae'r term yn dal i gael ei harddel am koine sy'n gyfuniad o 
ieithoedd Affricanaidd nad sydd wedi eu sefydlogi na'i safonniJ 2 ^ 

Tra bod Flytaal a Tsotsitaal wedi eu seilio ar gramadeg Afrikaans datblygodd koine newydd yn yr 1970au yn 
seiliedig ar ramadeg Bantw cynhenid y bobl ddu. Y rhai mwyaf enwog o'r rhain yw isiCamtho (Iscamtho, 
Isicamtho, isiRamto), sy'n gyffredin yn Soweto ac yn seiliedig ar y gramadeg Zulu neu Sesotho. 

Statws cymdeithasol 


Oherwydd ei ddigwyddiad yn yr amgylchedd troseddol, ystyriwyd Tsotsitaal am amser maith fel iaith 
"dynion yn unig". Roedd y ferch a oedd yn siarad arno yn cael ei ystyried naill ai fel cariadion i'r gangster, 
neu fel putain. Yn Soweto, lle roedd trosedd yn chwarae rhan bwysig, esblygu'r Iskamto yn raddol o jargon i 
brif iaith cyfathrebu, gan ddileu'r rhwystrau rhwng ieithoedd Zulu a Sesotho. Mae cenhedlaeth gyfan o bobl 
sydd wedi ei siarad ers plentyndod. Hefyd, mae isiCamtho yn ymledu ymysg merched yn raddol. 

Defnyddir isiCamtho yn aml mewn cerddoriaeth bop (yn enwedig yn y genre kwaito nodweddiadol ar gyfer 
y boblogaeth ddu), mae caneuon ynddo i'w clywed ar y radio a'r teledu. Gellir clywed y koine ar orsafoedd 
radio fel YFM (Youth FM) a bydd artistiaid amlwg fel Zola7 yn siarad mewn Iscamtho ar y teledu ac fe'i 
chlywir hi ar raglenni pobl ifanc ar y teledu megis Yizo YizoP^ 

Defnyddir hi hefyd wrth hysbysebu ar gyfer cynulleidfa drefol, ifanc, ddu. Oherwydd ei dyfodiad yn Soweto 
a'i phresenoldeb ar y cyfryngau, mae IsRamtho bellach wedi ymledu ar draws De Affrica. Tra nad yw'r iaith 
wedi ei safonni a cheir amrywiaeth arni o ddinas i ddinas a gan ddibynnu ar gefndir ieithyddol y bobl lleol, 
mae elfennau o'r geirfa bellach yn adnabyddus ar draws y wlad, hyd yn oed os yw'r gramadeg a'r 
ymadroddion y dynamig a gallu newid o le i le. Amcangyfrifir fod nifer y siaradwyr Iskamto yn Soweto 
bellach oddeutu 0.5 miliwn. 

Fodd bynnag, nid oes gan Iskamto statws swyddogol yn Ne Affrica, lle mae 11 o ieithoedd gwahanol yn cael 
eu hystyried yn swyddogol. Gwaherddir y defnydd yn yr ysgol. Mae sefyllfa baradocsaidd yn codi pan mae'r 
athro/athrawes yn addysgu'r plant yn "ieithoedd" brodorol, Zwlw neu Sesotho, ond dydy'r plant ddim yn 
gyfarwydd gyda fersiwn 'but' (neu 'dwfn') iaith eu nain a thaid o'r cefn gwlad. Gan nad yw isiCamtho yn 
iaith swyddogol nid oes chwaith gydnabyddiaeth iddi o fewn llysoedd barn De Affrica, fel sydd i'r iaithoedd 
eraill. Mae hyn hefyd yn achosi trafferthion mynegiant a chofnodiJ 2 ' 

Ieithoedd 'Newydd' Affrica Drefol 


Mae'r ffenomenon yma, o gymysgu a chymathu ieithoedd brodorol Affricanaidd yn gyffredin ar draws 
dinasoedd mawrion y cyfandir. Yn ninas Nairobi, Cenia geir y 'dafodiaith' Sheng. 

Dolenni 


■ Darlith 'Metaphor in South African tsotsitaal', SOAS, University of London, Ellen Hurst (https:// 
www.youtube.com/watch?v=Xhj5exLZwnO) 

■ [1] (https://sites.google.com/site/tsotsitaalresearch/background-to-the-study) 

■ [2] (https://benjamins.eom/#catalog/books/impact.24.09mes/details) 






■ Speak as you want to speak: just be free! — Fideo Ddogfen, 34 minutes. (http://www.myspace. 
com/aycard) 

■ Kwaito, and isiCamtho song style (http://www.sahistory.org.za/pages/artsmediaculture/arts/perf 
ormance/music/kwaito.htm) 

■ Adroddiad Ethnologue Tsotsitaal (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=fly) 

■ Ethnologue report on (isi)Camtho, Iscamtho (http://www.ethnologue.com/show_language.asp? 
code=cmt) 


Cyfeiriadau 

1. https://www.bilingo.co.za/tsotsitaal-dictionary-2/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=Xhj5exLZwnO 

3. https://www.youtube.com/watch?v=iR3ymsTIB58 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Tsotsitaal&oldid=9023497" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 29 Medi 2019, am 19:35. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 





